Filipino Reviewer 
Sa Lupain ni Magayon 

- Unang araw ng klase, sabik ngunit may kaba sa pagbabalik sa paaralan 
matapos ang bakasyon. 

- Nalaman ang seksiyon at klasrum sa pamamagitan ng paghahanap sa 
listahan. 

- Takdang-aralin sa Filipino ay tungkol sa pagdiriwang o kapistahan sa Pilipinas. 

- Pinraktis ang pagbati sa Bikolano, "Marhay na banggi," bago pumunta sa 
Bikol kasama si Jake. 

- Mahabang biyahe patungong Bikol, nag-enjoy sa paglalakbay kasama ang 
kaibigan. 

- Pagdating sa Bikol, mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Jake. 

- Sa Albay, humanga sa tanawin ng Bundok ng Mayon at naranasan ang isang 
masigabong pagdiriwang. 

- Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, naranasan ang isang kakaibang 
panaginip na may diwata na nagkukuwento tungkol sa isang labanan. 

- Nagising mula sa panaginip at nalaman na isang panaginip lamang ang lahat. 

- Sa klase, napag-alaman na tinatanong siya ni Ginang Samonte tungkol sa 
pagdiriwang na iuulat, nagdulot ng pagka-gulat dahil sa mga pangyayari sa 
kanyang panaginip. 


Salawikain at Sawikain 
Salawikain 

- [Isang karunungang-bayang minana natin sa ating mga ninuno. Nasa anyong 
patula, matalinghaga, at nagbibigay-aral. 

- Ito ay mga butil ng karuningang nagsilibing batas at gabay ng mga 
sinaunang tao sa pagtutuwid ng sarili, ng kagandahang-asal, at ng mabuting 
pakikipagkapuwa-tao. 

e Examples: 

a. Ang bayaning nasusugatan, nag-iibaya ang tapang. 
b. Ang puri at dangal, mahalaga kaysa buhay. 
c. Aanhin ang bahay na bato kung ang nakatira ay kuwago? 


Sawikain: 
- Idyoma ay isang uri ng eupemistikong pahayag na gumagamit ng talinghaga. 
- Kalipunan ito ng mga salitang hindi tuwiranmg naglalahad ng kahulugan. 
e Halimbawa: 
a. Bumaha ng dugo - Maraming namatay tulad kung may digmaan. 
b. Mahahaba ang mga paa - Dumating sa eksaktong oras ng pagkain. 
c. Magsunog ng kilay - Mag-aral nang mabuti. 


Kaghanambing na Magkatulad: 
Isang paraan ng paglalarawan ng dalawang paksang pinag-uusapan. 

- Kabilang ito sa ikalawang kaantasan ng pang-uri. 

- Maari itong maghambing ng pagkakatulad o pagkakaiba ng mga katangianng 
dalawang tao, bagay, ideya, o pangyayari. 

e Paghambing na Magkatulad - Naglalahad ng patas o pantay na 
katangiang taglay ng dalawang paksang pinag-uusapan. Ginagamit ang mga 
panlaping kasing-, sing-, magsing-, magkasing-, o kaya ay mga salitang gaya, 
tulad, paris (Olympics), kapuwa, at pareho. 


e Halimbawa: 
a. Magkasinsaya ang magkaibigan habang sila ay namamasyal. 
b. Si Ron, gaya ni Jake ay mahusay na manlalaro. 
c. Parehong magalang ang magkaibigan kaya magkasundo sila. 
Kaalamang Pampanitikan 
Bulong: 

- Ito ay mga pahayag o orasyong sinasambit ng mga katutubong Pilipino upang 
magbigay-galang, humingi ng paumanhin, magpasalamat, at humiling ng 
mga bagay o pangyayaring nais nilang matupad. 

- Halimbawa: 

a. “Inkong, Inkong makikiraan po.” 
b. “Espiritu ng puno, dahoon magphihingi po. Gagawing lunas sa lagnat ng 
anak ko.” 


Bugtong: 
Ito ay libangang nasa anyong patula at nangangailangan ng talas ng isip 
upang masagot. 
- Karaniwang pinahuhulaan ang mg bagay-bagay sa paligid na inilalarawan sa 
matalinhagang salita. 
- Halimbawa: 
a. Matanda na ang nuno hindi pa naliligo. (Sagot: Pusa) 
b. Koronang hindi masugpo, kabilang buhay ang katagpo. (Sagot: COVID- 
19) 
c. Pagdikitin mo nang mariin, lalabas agad ang ngipin. (Sagot: Stapler) 


Palaisipan: 
- sa rin itong libangang sumusubok sa mahusay na pag-iisip at imahinasyon. 
- Ang palaisipan ay nasa anyong tuluyan o pasalaysay at nagangailagan din ng 
kasagutan. 

- Example: 
a. Ano ang makikita sa gitna ng dagat? (Sagot: G) 
b. May mga buwang may 31 araw at mayroon ding may 30 na araw. Ilan 

ang may 28 na araw? (Sagot: Lahat ng buwan ay may 28 na araw.) 


Awiting Bayan: 
- Ito ay isang tulang inaawit at tinatawag ding kantahing-bayan. 
- Nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, at karanasan ng ating lahi. 
- Inilalarawan nito ang karaniwang pamumuhay ng ating mga ninuno. 
- Halimbawa: 
a. Bahay-kubo 
b. Dandansoy 
e Uri ng Awiting Bayan: 
Kundiman - Awit ng pag-ibig. 
Soliranin - Awit ng manggagawa. 
Talindaw - Awit ng pamamangka. 
Oyayi - Awit sa pagpatulog ng baya. 


anov 


Paghahambing na Di-Magkatulad 


Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalarawan ng tao, bagay, lugar, 
hayop, ideya, o pangyayari ay isang paraan ng paglalarawan ng tao, bagay, 
lugar, hayop, ideaya, o pangyayari. Tatalakanuin sa bahaging ito ang mga 
hudyat ng paglalarawan kapag may pagkakaiba ang dalawang inihahambing. 


Pasahol: 


- Ginagamit ito kung ang isa sa pinaghahambing ay may mas maliit o may mas 
mababang antas ng katangian. Maaring gamitinang mga salitang: di-gaano, 
di-totoo, di-lubha, o di-gasino. 

- Halimbawa: 


a. Di-gaanong malayo ang lalawigan ni Louis kompara sa amin. 
b. Di-gasinong mabait si Anton tulad ni Louie. 


Palamang: 


- Ginagamit ito kung ang isa sa pinaghahambing ay may katangian mas 


mataas o higit na antas. Maaring gamitin ang mga salitang: higit, lalo, mas, 
labis, at di-hamak. 


- Halimbawa: 


a. Higit na mabuting pangalagaan ng kapaligran kaysa ibenta sa mega 
negosyante. 


b. Di-hamak na tahimik at simple ang buhay sa probinsiya kaysa sa 
siyudad. 


